Mánaðarrit til stuffnings kirkju og kristindómi fsleadinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirlcjufélagi fsl. i Vestrheimi. 

RITSTJÓKI JÓN BJÁliNASON. 

17. árg. WINNIPEG, JÚLÍ 1902. ' nr. 5. 


Kirkjuþingið. 


Að Garðar í Norðr-Dakota var síðasta kirkjuþing vort 
haldið. Það er 18. ársþing Hins ev. lút. kirkjufélags ísl. í 
Vestrheimi, og stóð það yfir frá því árdegis á laugardag 21. 
Júní til þess á fimmtudag 26. s. m. að aflíðanda miðdegi. 
Tvö ki-rkjuþing höfðu áðr verið haldin í Garðar-söfnuði, hið 
fyrra 1886, hið síðara 1892. 

Áðr en þingið var sett fór að vanda fram opinber guðs- 
þjónusta; prédikaði séra N. Steingrímr Þorláksson við það 
tœkifœri og hafði fyrir texta þessi orð frelsarans allra seinast 
í Matteusar guðspjalli: ,,Ög sjá, eg er með yðr alla daga, 
allt til veraldarinnar enda. “ Altarisgöngu þingmanna var 
frestað til næsta dags (sunnud. 4. e. trín.), einkum fyrir þá 
sök, að svo margir væntanlegir þingmenn voru ókomnir í 
þingbyrjan, gátu ekki komið fyrr en á laugardagskvöld. 

Tala þingmanna, eftir að allir voru komnir, var í þetta 
skifti 47, og hafa aldrei áðr eins margir setið á kirkjuþingi 
Vestr-íslendinga. Ekki voru þó prestarnir þar nema 6. Einn 
þeirra, séra Hans B. Thorgrímsen, var ekki formlega inn 
genginn í kirkjufélagið, en hefir síðarrjknýtt sig við oss full- 
komnu félagsbandi. Guðfrœðiskandícfet Pétr Hjálmsson, sem 
fyrir nokkrum árum er útskrifaðr fijá prestaskólanum í Keykja- 
vík og síðastliðinn vetr heíir geng)ð á hinn lúterska- presta- 




66 


skóla í Chicago, sat og á kirkjuþingi þessu með fullum þing- 
mannsréttindum. Síðan hann í vor kom þaðan hefir hann 
starfað að kristindómsmálum í Nýja íslandi sem aðstoðar- 
rnaðr séra Rúnólfs Marteinssonar. Var hálfvegis við því bú- 
izt, að hann yrði prestvígðr á kirkjuþingi þessu, en samkvæmt 
ósk sjálfs hans var þeirri prestvígslu frestað. Engu að síðr 
tók hann eftir tilmælum kirkjuþingsins það að sér að gjörast 
missíóneri félags vors fyrst um sinn, og fór í því skyni til 
safnaðanna í Þingvallanýlendu í Assiniboia mjög skömmu eftir 
kirkjuþing.—Séra Oddr V. Gíslason treysti sér ekki heilsu 
sinnar vegna að sœkja þing í þetta sinn, en sendi þinginu 
bróðurkveðju. Séra Jón J. Clemens kom ekki heldr. Því 
miðr hefir hann ekki séð sér fœrt að starfa neitt fyrir íslenzka 
kirkjufélagið síðan í Desember næstliðinn vetr. Eftir það 
gekk hann á prestaskólann í Chicago og tók þar fullnaðarpróf 
í guðfrœði og hefir síðan starfað í ensk-lúterskum söfnuði 
eða söfnuðum í Minnesota. En nú var á þessu kirkjuþingi 
samþykkt að senda honum missíónarprests-köllun í nafni 
félags vors. 

Við þá 32 söfnuði, sem áðr tilheyrðu kirkjufélaginu, 
bœttust nú tveir: Árdalssöfnuðr í Nýja íslandi og Konkordía- 
söfnuðr í Assiniboia. Frá einum nýlega mynduðum söfnuði 
(Fagradalssöfnuði), sem búizt var við að nú gengi í kirkjufé- 
lagið, kom ekki inngöngubeiðni. 

Á dagskrá kirkjuþings þessa voru sextán mál. Hin helztu 
þeirra voru þessi: prestafæðin, missíónarmál og skólamálið. 
Sérstök nefnd var í hverju þeirra um sig sett á þinginu, og 
eins í sumum hinna smærri mála. Prestafæðarmálið og miss- 
íónarmálið eru náskyld. Á ráðning hr. Pétrs Hjálmssonar 
sem missíónera og köllunina til séra Jóns J. Clemens hefir 
þegar verið minnzt. En svo var og forseta kirkjufélagsins 
veitt umboð til, ef honum sýndist það fœrt í fjárhagslegu til- 
liti, að senda hr. Sigrbirni Ástvaldi Gíslasyni, sem unnið hefir 
að kristilegu trúboði í Reykjavík síðan í haust, eða einhverj- 
um öðrum ungum efnilegum guðfrœðingi á íslandi, köllun í 
kirkjufélagsins nafni. 

Skólamál kirkjufélagsins kom vel undirbúið inn á þing 



67 


frá nefnd þeirri, er þaS hefir haft rn-eö höndum á síöastliönu 
ári. Hún gat með rökum sýnt, aö stofnan hins íslenzka 
kennara-enrbættis í sambandi við Wesley College í Winnipeg 
hefir í alla staði vel heppnazt, og réö hún því eindregið til 
þess, að því embætti yrði haldið áfrarn á sama hátt fyrst um 
sinn. Þó leit fyrst út fyrir, að þingmenn myndi fyrir fullt og 
allt ætla að skiftast í tvennt út af því máli og aö landamerkja- 
línan á milli Bandaríkjanna og Canada rnyndi ráða þeirri 
flokkaskifting. En eftir að ný nefnd, sem sett var á þinginu 
og í voru fimm ,,sunnanmenn“ og fjórir ,,norðanmenn“, 
hafði haft málið til meöferðar, dró til sameiningar um þetta 
mikla framtíöarmál Vestr-íslendinga. Sú nefnd var einhuga 
um það aö styðja tillögur hinnar fyrrverandi skólanefndar, þó 
með þeirri viðbót, að stofna mætti í kirkjufélagsins nafni ann- 
að íslenzkt kennara-embætti í sambandi við einhvern œðri 
skóla lúterskan í Bandaríkjunum svo fljótt sem ástœöur leyfði. 
En er að því kernr, að kirkjufélag vort sér sér fœrt að koma 
á fót sjálfstœðri skólastofnan, þá skyldi bæði þessi íslenzku 
kennara-embætti lögð niðr. Slegið var og varnagla við því í 
tillögum þingnefndarinnar, að ekki rnætti skerða skólasjóöinn, 
sem nú er. Að eins rentunr af þeim höfuðstól rnætti verja til 
þess að standast kostnaöinn, sem þau embætti hafa í för með 
sér. Það fé, sem svo á vantaði, yrði að hafa upp með 
samskotum. Allt þetta varö aö fullnaðarsamþykkt á þing- 
inu nálega mótstöðulaust. En á þessu ári verðr víst ein- 
göngu um kennara-embættið við Wesley College að rœöa, og 
bjuggust þingmenn allir við því eins og sjálfsögðu, að séra 
Friðrik J. Bergmann myndi framvegis hafa það á hendi. 

I skólanefndina fyrir þetta ár voru kosnir þessir rnenn: 
Sigtryggr Jónasson, Friðjón Friðriksson, Magnús Paulson, 
Tómas H. Johnson, dr. Brandr J. Brandsson, séra N. Stein- 
grímr Þorláksson, og Elís Þorvaldsson. 

Fyrirlestrar tveir voru fluttir á þinginu: hinn fyrri (,,Að 
Helgafelli 11 ) af ritstjóra ,,Sam. “, hinn síðari (,,Straumar 11 ) 
af séra Birni B. Jónssyni. —Trúmálaumrœður ,,um kirkjuna“ 
hóf séra N. Steingrímr Þorláksson. Skifti hann efninu f 



68 


þrennt: i, hinn guölegi uppruni kirkjunnar, 2, meðlimir 
hennar, 3, starf hennar, og var umrœöunum hagaö eftir 
þeirri niörrööun. 

Við guðsþjónustuna í Garðar-kirkju á sunnudaginn næsta 
eftir að þingið var sett prédikaði kandídat Pétr Hjálmsson, og 
var sumt af safnaðarfólki þar þá til altaris ásamt með kirkju- 
þingsmönnum. Síðara hluta þess dags var kirkja Fjallasafn- 
aðar vígð af forseta með aðstoð hinna prestanna. Séra N. 
Steingrímr Þorláksson prédikaði þá út af dœmisögunni um 
sáðmanninn, og var fólk þá einnig tekið til altaris. Sú kirkja 
var þegar reist árið 1894, en vígslu hennar hefir verið frestað 
þar til hún nú hafði fengið vandað altari og önnur ný áhöld. 
Fjallasöfnuðr er 15 ára gamall og hefir ávallt, þótt fámennr 
sé, tekið heiðarlegan þátt í baráttu kirkjufélagsins. 

A föstudag 27. Júní eftir að sjálfu kirkjuþinginu var slit- 
ið voru tvö aukaþing háð í Garðarkirkju, sunnudagsskólaþing 
árdegis og bandalagsþing síðdegis. Séra Björn B. Jónsson 
og séra Rúnólfr Marteinsson voru þar forsetar. Á sunnudags- 
skólaþinginu komu þeir Ó. G. Anderson og Jóhannes S. 
Björnsson meö ritgjörðir, og rœður fyrirfram ákveðnar héldu 
séra Jón Bjarnason, séra Hans B. Thorgrímsen og séra N. 
Steingrímr Þorláksson. Á bandalagsþinginu kom ungfrú 
Ingiríðr Johnson með ritgjörð, og þeir séra Friðrik J. Berg- 
mann og séra Björn B. Jónsson voru þar á prógrammi sem 
rœðumenn. Ýmsir fleiri töluðu á hvorutveggja þinginu. Og 
á hinu síðara skemmtu þau séra Hans B. Thorgrímsen og 
dœtr hans tvær með söng og hljóðfœraslætti. Aukaþing 
þessi heppnuðust í rauninni vel, en tímirm, einkurn fyrir hið 
fyrra, reyndist þó of takmarkaðr. Og var nú óskað eftir því, 
að framvegis væri slíkir fundir eins og áðr haldnir rneðan 
kirkjuþingið sjálft stendr yfir. 

Að áliðnum fimmtudeginum eftir að kirkjuþingi var slitið 
bauð Víkrsöfnuðr þingmönnum öllum til höfðinglegrar veizlu, 
sem haldin var í skógarrjóðri einu út frá bœnurn að Mountain. 
Var þar mikið um rœðuhöld, sem séra Friðrik J. Bergmann 
stýrði, og skemmtu rnenn sér einkar vel. 

Viðgjörðirnar við þingmenn og alla gesti, sem kirkjuþing- 



69 


i 5 sóttu, frá hálfu Garöar-safna 5 ar, voru frábærar. í skóla- 
húsinu á GarSar spölkorn frá kirkjunni var þeim sameiginlega 
búiö ríkulegt boröhald allan þingtímann út, og í hinu stóra 
félagshúsi þar til annarrar handar var öllum þorra þeirra búin 
hin ágætasta nætrvist. Eitt sinn var og þingmönnum öllum 
boöið heim á prestssetriö til séra Friðriks, og leið mönnum 
þar hið bezta undir linditrjánum umhverfis húsið.—Sunnu- 
daginn eftir þingið (29. Júní) prédikuðu prestarnir sinn í 
hverri kirkju: á Garðar, Eyford, Mountain, Hailson, Pétrs- 
safnaðar og Vídalínssafnaðar, og sama kvöld voru þeir og 
ýmsir fleiri gestir í samsæti hjá séra Hans B. Thorgrímsen í 
hinu nýstœkkaða og prýðilega Akra-prestssetri, og nutu þar 
hins mesta fagnaðar að skilnaði. 



Björn Jónsson (frá Ási í Kelduhverfi) andaðist að- 
faranótt miðvikndagsins 18. Júní á heimili Valgerðar dóttur 
sinnar og Tryggva Friðrikssonar manns hcnnar nálægt pósthús- 
inu að Brú í Argyle-byggð í Manitoba. Hann var þá alveg ný- 
kominn þangað heim úr íslandsferö.hafði dvalið á íslandi nærri 
því árlangt, lengst af á fornum æfistöðvum sínum hjá gömlum 
og nýjum vinum í Þingeyjarsýslu. Alheilbrigðr kom hann úr 
langferðinni til Winnipeg, og svo vel leit hann þá út, að virö- 
ast mátti, að hann hefði til muna yngzt á burtverutíðinni. 
Hann hafði lengi langað til að sjá hina kæru ættjörð sína, fs- 
land, aftr, enda var auöheyrt og auðséð á honum, er hann 
kom nú aftr hingað vestr, að hann hafði notið hinnar mestu 
ánœgju af ferðinni þangað og dvölinni þar. Heilsa hans 
hafði um nokkur ár verið all-ósterk. Meðfram þess vegna 
var talsverðr kvíði í huga margra vina hans hér, þá er hann í 
fyrra lagði á stað í þessa ferð til íslands, að þeir myndi aldrei 
aftr sjá hann þessa heims á lífi. Því fegnari urðum vér, er 
hann eftir útivistina heilsaði upp á oss alheill og svo hjartan- 
lega lffsglaðr. En kvöldið áðr en hann hélt á stað héðan úr 



70 


bœnum heimleiSis til konu sinnar og annarra nánustu ástvina í 
Argyle sýktist hann snögglega, komst svo með veikum burö- 
um þangaö, lagðist tafarlaust í rúmiö þungt haldinn og lézt 
eftirhálfanflmmtasólarhring,Ó2 áragamall (fæddr2.0kt. 1839). 

Tuttugu og sex ár eru liöin síöan Björn heitinn kom frá 
Islandi hingað vestr ásamt konu sinni (Þorbjörgu Björnsdótt- 
ur) og börnum. Eitt af börnum þeirra er þó síðar fœtt. 
Hann settist að á Gimli í Nýja íslandi, og bjó þar á 5. ár, 
nam land í Argyle 1881, flutti sig þangað þó ekki fyrir fullt 
og allt (frá Winnipeg) fyrr en ári síðar. Og þar hefir heimili 
hans síöan verið. Frá fyrst til síðast átti hann mjög mik- 
inn og góðan þátt í framsóknarbaráttu Vestr-Islendinga. 
Þótt hann bláfátœkr væri, þá er hann kom fyrst til þessa 
lands, og hefði mjög lítillar menntunar notiö, var hann þó 
eins og fyrirfram ákveöinn til að vera leiðtogi og höfðingi. 
Honum var 1877 fengið byggðarstjóra-embætti í Víöines- 
byggð í Nýja íslandi, og löngu eftir að hann hafði sleppt því 
embætti var hann almennt kallaör ,,byggðarstjóri“. Hann 
var tígulegr maðr, hár vexti, svipmikill, góðmannlegr, með 
örum tilfinningum og frábærlega hvössum skilningi og dóm- 
greind, og með brennanda áhuga fyrir velferðarmálum al- 
mennings, allra manna skemmtilegastr í viðrœðu. Allir þess- 
ir eiginlegleikar gjörðu hann að sjálfsögðum ,,byggðarstjóra“, 
leiðtoga, höfðingja, hvar sem hann átti heima. Sterkr 
flokksmaðr var hann ávallt, en jafnan skipaði hann sér þar í 
flokk er bezt gegndi, og sökum vitsmuna sinna og sanngirni 
gætti hann æfinlega hófs í flokksbaráttunni. Kirkju vora 
studdi hann af öllum mætti, og eins og skynsemi hans fór sí- 
vaxandi allt til dauðadags, svo varð hann og með ári hverju æ 
betr og betr kristinn maðr. Lengi börðust Argyle-búar fyrir 
kristindómsmálum sínum án þess að hafa nokkurn prest hjá 
sér, og börðust vel og heiðarlega. Meðal leikmanna héldu 
þeir Jón Ólafsson (að Brú), Friðrik heitinn Jónsson og Björn 
Jónsson þá boðskap kristindómsins þar á lofti. Björn heitinn 
sat á mörgum kirkjuþingum með oss, og var þar ávallt til 
prýði og nytsemdar. Eg hefi lengi um hann hugsað rneð 
lotning og ást eins og sannkallaðan ,,patríarka“ f leikmanna- 



7 1 


hópi Vestr-íslendinga. Guð blessi minning hans í Jesú nafni. 

Hann var greftraór í grafreit Fríkirkjusafnaðar föstudag- 
inn 20. Júní, daginn áðr en kirkjuþingið á Garðar byrjaði. 
Þess vegna gátu erindsrekarnir frá Argyle-söfnuðum ekki kom- 
ið til þings fyrr en að kvöldi þingsetningardagsins. Eftir að 
kirkjuþingi var lokið, miðvikudag 2. þ. mán., var sorgarhá- 
tíðar-samkvæmi haldið í kirkju Argyle-safnaða til þess að 
heiðra minning hins látna göfugmennis, og er það einsdœmi í 
sögu Vestr-íslendinga. Sú hátíð kom í staðinn fyrir fagnað- 
arsamkomu, sem fyrirhuguð hafði veriö af Argyle-búum til 
þess að heilsa Birni heitnum, er 'nann kœmi heim úr Islands- 
ferðinni. Hr. Skafti Arason stýrði minningarsamkomu þess- 
ari, sem byrjuð var með sálmasöng og bœn. Hr. Sigrbjörn 
Jóhannsson flutti tvö kvæði. En rœður héldu auk forseta 
Friðjón Friðriksson, Kristján Jónsson, Árni Sveinsson, Run- 
ólfr Fjeldsteð, Sigurðr Kristófersson, Björn Sigvaldason, séra 
Björn B. Jónsson (sonr hins látna) og eg. 

Jón Bjarnason. 


Engin gild mótmæli. 

Ný saga eftir Ian Mclaren (dr. Watson). 

Að prestskosning undan tekinni var ekkert, sem vakti 
slíka hugarhrœring hjá fólki í Thorngreen-kirkjusókn eins og 
kosning safnaðarfulltrúa. Og með sanni má segja, að mönn- 
um þótti miklu meira máli skifta, hverja þeir kvöddu til þess 
helga embættis, heldr en það, hver þaðan væri sendr á lög- 
gjafarþing ríkisins. Menn höfðu líka næma tilfinning fyrir 
því, hverskonar maðr sá þyrfti að vera, sem safnaðarfulltrúa- 
embættinu væri vaxinn. Og margr var sá bóndi, sem þeir 
með gleði myndi hafa kvatt í hverja nefnd sem vera skyldi, 
einnig trúað honum fyrir ótakmarkaðri upphæð peninga, án 
þess þeir nokkurn tíma léti sér detta í hug að gjöra þann 
hinn sama mann að safnaðarfulltrúa. Sumir voru þeir, er 
lítt hirtu um að vanda eigið líf sitt, og hefði því mátt ætla, að 
þeir skifti sér ekki mikið af því, hvern mann sá eða sá þjónn 



72 


kirkjunnar hafði að geyma. Og þó höfðu þeir fastákveðna 
hugmynd, og hana í alla staði gilda og góða, um það, hvern- 
ig sá maðr þyrfti að vera, sem hœfr væri fyrir safnaðarfull- 
trúa-embættið; og ef á einhvern þeirra hefði verið bent til 
þeirrar stöðu, myndi þeir hafa litið svo á, sem það væri gjört 
ekki þeim, heldr kirkjunni til háðungar. ,,Eg safnaðarfull- 
trúi!“—myndi slíkr maðr hafa sagt—,, I öllum bœnum láti 
enginn slíkt heyrast. Þegar um annað eins mál er að rœða, 
þá má ekki fara með spaug. Ef eg eða mínir líkar kœmist í 
slíkt embætti, þá væri betra að loka kirkjunni fyrir fullt og 
allt. “ Því orðið safnaðarfulltrúi táknaði í Thorngreen, og 
reyndar hverri annarri rétthugsandi kirkjusókn, ekki að eins 
siðvandan og grandvaran mann, heldr og alvörugefinn og 
andlega sinnaðan mann. 

Eigi var við því að búast, að í neinni kirkjusókn væri 
margir slíkir menn til, og í Thorngreen var sí og æ yfir því 
kvartað, að maðr einn þar, sem augsýnilega var af guði sjálf- 
um kjörinn til safnaðarfulltrúa, fékkst ekki til að taka við því 
embætti. Andrés Harris, eða Rochally eins og hann var 
vanalega kallaðr, eftir bœnum, sem hann bjó á, var af gam- 
alli ætt í þeirri sveit, því forfeðr hans í marga liöi höfðu búið 
þar, og sjálfr hafði hann tekið við búi eftir föður sinn, sem 
í þrjá áratugi hafði verið í safnaðarfulltrúa-stöðu. Enginn 
myndarlegri bóndi var til en Rochally, og öllum var um það 
kunnugt, hve mikið hann hafði unnið að jarðabótum með því 
að ræsa landið, veita því góðan áburð og velja því heppilegar 
sáðtegundir. Enginn var hreinni og beinni í viðskiftum en 
hann, —því ef einhver t.a.m. keypti ungan hest af Rochally, 
þá þótti það, sem hann hafði um þann hest sagt, betri trygg- 
ing fyrir því að hestrinn væri ósvikinn en skriflegt skjal. 
Þegar fólk hittist við kirkju á sunnudögum eða í kaupstaðnum, 
Muirtown, þá var þar enginn alúðlegri maðr til en hann, 
og enginn sótti kirkju sína með reglubundnari sainvizkusemi 
en hann, né veitti prédikaninni betri eftirtekt. Auk þess 
vissu allir þar í sókninni, þótt aldrei væri um það talað, að 
Rochally var maðr guðrœkinn. Hann hélt og stöðugt uppi 
húslestrum heima hjá sér og baðst þá fyrir með öllu vinnu- 



73 


fólki sínu; og þó var mest um það vert, aS öll hans breytni 
áriö út og áriö inn var kristileg guðsþjónusta. Hann var og 
maör mjög vel efnum búinn, og ef þaö gat fengizt meö ööru 
góöu, þá þótti sóknarfólki þaö kostr hjá þeim manni, er 
kvaddr var í safnaðarfulltrúa-stööu. Hann gaf og örlátlega til 
Fríkirkjunnar og var í sannleika máttarstoö hennar. Ókvæntr 
var hann reyndar, og ólíklegt, aö hann myndi nokkurn tíma 
kvænast. En viö því varö ekki gjört. Að því slepptu hafði 
hann allt þaö til aö bera, sem gjöra myndi hann að fyrir- 
mynd í safnaðarfulltrúa-stöðu. Aldrei brást þaö heldr, þegar 
haldnir voru fundir til þess að kjósa safnaðarfulltrúa—en þaö 
var fimmta hvert ár—•, aö borin væri fram tillaga, og hún óö- 
ar studd, um þaö aö Andrés Harris, búandi að Rochally, 
væri haför í vali. En jafnskjótt stóö Rochally æfinlega upp 
og mæltist til þess kyrrlátlega, en afdráttarlaust,aö nafn hans 
væri látiö niðr falla; ,,og hefi eg“ — sagði hann ——,,til þessa 
ástœður, sem eru gildar og góðar fyrir samvizku mína. ‘ ‘ Og 
þótt þrír prestar, sem tóku viö hver af öörum, og tvær kyn- 
slóöir safnaöarfulltrúa heföi í einrúmi lagt aö Rochally og 
beitt öllum hugsanlegum rökum til þess aö hvetja hann til aö 
taka útnefning, þá dugöu þær bœnir allsendis ekkert. Hann 
sat fast viö sinn keip. I hvert skifti var opinberlega á hann 
bent. Það þótti sjálfsagt að sýna honum þá virðing. Og 
líka var það gjört til þess aö það sæist, aö söfnuðrinn hafði 
vit á andlegum málum. En fyrir löngu vissu allir, að hann 
myndi aldrei gefa kost á sér í það embætti. Hefði þeir ráð- 
fœrt sig við hann, myndi þeir aldrei hafa nefnt hann á nafn í 
því sambandi. En hvaö sem gilti lét hann sig aldrei vanta á 
slíkum fundum, ef hann átti þess nokkurn kost aö koma, en 
hvarf svo hiö bráðasta burt þaðan. Þeir voru þrálátir og 
hann eigi síðr. Og þetta var orðið að ófrávíkjanlegri venju 
þá er safnaðarfulltrúa-kosning fór fram í Fríkirkjunni. 

Enginn gat rennt í það neinn grun, hvernig á því stóð, 
að Rochally skoraðist undan því aö láta kjósa sig fyrir safn- 
aöarfulltrúa, og öllum í Fríkirkjunni sárnaði það til muna, að 
bezti maðr sóknarinnar og sá, er mest lotning var borin fyrir, 
skyldi sunnudag eftir sunnudag sitja utarlega í kirkjunni, 



74 


koma á bœnafund á virkum degi í hverri viku, leggja meira 
fé en allir aðrir til safnaSarþarfa, öllum fremr vera hafðr í 
heiöri af fólki utan safnaSar, og þó ekki vera f safnaöaríull- 
trúa-stööu. Hins vegar þóttust menn vita, að tœkist þeim aö 
eins aS koma nafni hans á prentaða skrá fyrirhugaðra em- 
bættismanna-efna og á þann hátt leggja það fram fyrir kjós- 
endr f sókninni, og væri hann svo kjörinn í einu hljóði, þá 
myndi honum veitast ervitt að skorast undan. Og ef hann 
engu að síðr gjöröi þaS, þá hlyti hann aS tilgreina ástœður, 
sem hann aldrei áðr hafði gjört. Gæti þeir aS eins haldiS 
kjörfund aS honum fjarveranda, eöa tœkist þeim meS ein- 
hverju meinlausu bragði aS halda honum hurtu frá fundinum, 
þá myndi þeir vinna sigr meir en til hálfs. Og svona var þaö, 
að prcsti og safnaöarráði Fríkirkjunnar í Thorngreen heppn- 
aðist að koma að Rochally óvörum. Þeir höfðu nokkurn 
tíma veriS að hugsa um að bœta við nýjum safnaðarfulltrúum, 
því Essendy, sem elztr var allra f ráöinu, hafði veriö kallaðr 
burt áttatíu og sjö ára gamall, og Wester Mains gat að eins á 
hlýjurn sólskinsdögum setið í garðinum. Og meöan þeir voru 
aS velta málinu fyrir sér í huga sínum—því að engu var hrap- 
aS þar í Thorngreen—barst sá orðrómr út, að Rochally væri í 
þann veginn að fara að heiman og ætlaði að vera burtu ekki 
skemr en fjórar vikur — slíkt hafSi aldrei áðr komið fyrir — 
að einu leyti til þess að heimsœkja systurson sinn einn, sem 
komizt hafði í háa viröingarstööu á Englandi, og í annan 
stað til þess að taka böð sér til lækningar við gigt, sem var 
eini heilsulasleikinn, er hann hafði haft af aS segja. ÞaS var 
eins og forsjónin væri hér í verki með, og var þess þá að eins 
að gæta, aS tœkifœriS væri á vitrlegan hátt notað. Og hefði 
vel veriö gætt aS alvörusvip þeim, er nú var á andlitum fólks 
í Thorngreen, þá myndi Rochally hafa verið auSgefið að geta 
sér til, að einhver samtök gegn honum voru í undirbúningi, 
þegar hann einn sunnudag kvaddi brœðrna eftir að guðsþjón- 
ustu var lokiö í kirkju safnaðarins. 

Undir eins og það var kunnugt, að hann var nýlagSr á 
stað í ferð sfna, en hins vegar þaS orðiö víst, að honum gat 
engin frétt komiS heiman aS, að undan tekinni afar fáorðri 



75 


skýrslu einu sinni í viku frá formanninum, var safnaðarfull- 
trúa-ráðiö kallaS saman, og tvo sunnudaga hvorn eftir annan 
var auglýsing lesin upp um allsherjarfund, er haldinn skyldi 
í kirkjunni til þess aS útnefna safnaSarfulltrúa. Fundrinn var 
haldinn á mánudag næsta eftir síSara sunnudaginn, og sótti 
hann nálega allt sóknarfólkiS. Sex menn voru tii nefndir, er 
kosiS skyldi um til hinna lausu embætta; en þó var aS sjálf- 
sögSu útnefning Andrésar Harris, búanda aS Rochally, og 
þaS aS nafn hans var sett á skrá embættismanna-efnanna sá 
atburSr, sem lang-mestu máli þótti skifta. Útnefningar- 
seSlunum var útbýtt næsta sunnudag, og fjórða sunnudaginn 
eftir aS Rochally hafSi fariS aS heiman, og þann næsta áSr 
en hann var aftr væntanlegr heim, skiluSu menn seðiunum 
aftr í hendr safnaSarráSsins. ASr en hann var kominn heim 
hafði safnaðarráðiS haldiS sinn fund, og meS því aS hver ein- 
asti atkvæSisbær maSr í sókninni hafSi kosiS Andrés Harris, 
bónda aS Rochally, lýsti safnaSarráSiS yfir því, aS hann hefSi 
hlotiS kosning. Og er hann næsta sunnudag sat í sæti sínu í 
kirkjunni, heyrSi hann, aS boð var látiS út ganga um það, aS 
annan sunnudag þar frá skyldi þrír nýir safnaSarfulltrúar 
settir í embætti, og var nafn hans þar fyrst í röS. 

Tilfinning sóknarmanna fyrir því, hvaS viS átti, sýndi sig 
í því, aS enda þótt allir stœSi á öndinni, þegar hin merkilega 
auglýsing var borin fram, þá leit þóenginn út undan sér þang- 
aS í kirkjunni, er Rochallysat aleinnísæti sínu. En úr prédik- 
unarstólnum varS prestinum á hann litiS, og tók hann eftir 
því, aS hann hrökk fyrst viS og roðnaði; síSan sá hann, að 
hann varð fölr í andliti og svipr hans sorgblandinn. Tók 
prestr þá að verSa áhyggjufullr og iSrast eftir samtök 
þeirra, þótt að eins hefSi þar ráSið hinar beztu hvatir. Sam- 
kvæmt venjunni í þeirri kirkju kunngjörSi prestr, aS áSr 
nefndir menn yrði vígðir til safnaSarfulltrúa-embættisins 
fjórtán dögum síSar—, ,nema því að einsaSgild mótbára kœmi 
fram út af lífi þeirra eða trú á almennum fundi í kirkjunni, er 
haldinn skyldi í því skyni næsta miSvikudagskvöld á undan 
vanalegri bœnahalds-guðsþjónustu. “ Tók hann þá eftir því 
álengdar, aS Rochally greip í hurð stólsins, sem hann sat í, 



76 


harSara handtaki en áör, og aö höfuð hans hné ofan á bring- 
una allra snöggvast eins og hann væri í angist. Lá presti út 
af þeirri sjón við aö óska, aö hann hefði ekki snortið neitt viö 
persónulegum ástœðum manns þessa. Ekki furðaöi prestr 
sig neitt á því, að Rochally lét vera, þótt hann ætti þess 
kost, að heimsœkja hann á mánudag eða þriðjudag til þess 
að láta hann vita, að hann skoraðist undan kosning. Og þótt 
hann hryggðist af því, er hann sá Rochally standa í skugga 
trjánna skammt frá skrúðhúsi kirkjunnar, þar sem fundrinn 
var haldinn, þá furðaði hann sig þó ekki heldr á því. Þótt 
ekki hefði hann minnstu hugmynd um orsökina, þá kveið 
hann þó nú fyrir því, sem var í vændum. Og þegar safnaðar- 
fulltrúarnir komu inn, einn og einn, eftir að þeir höfðu geng- 
ið fram hjá Rochally, þar sem hann stóð út af fyrir sig á 
milli trjánna án þess að nokkur merki þess sæist, að hann 
tœki eftir þeim, þá urðu þeir órólegir og höfðu hugboð um 
það, að einhver óhamingja væri á ferðinni. Ekkert vissu 
þeir fremr en prestrinn og ekkert gátu þeir ímyndað sér, en 
eftir að hafa komið auga á Rochally og allra snöggvast gætt 
að andlitssvip hans, vildu þeir fegnir, að þeir hefði mátt 
brenna útnefningarseðlana og gjöra kosninguna að engu. 

Fundrinn var byrjaör með bœn, og bað prestrinn við þá 
bœnagjörð heitt og hjartanlega um það, að þeir mætti allir 
verða leiddir af anda guðs og fengi skynjað vilja hans. Síðan 
var lesinn upp síðasti fundargjörningr, þar sem nöfn hinna 
kjörnu manna voru til greind. Lýsti svo prestrinn yfir því, að 
ef einhver hefði mótbárur út af lífi og trú embættismanna- 
efnanna, þá væri nú tími til að koma fram með þær. Sér- 
stakr þjónn,sem sat í sæti sínu frammi í dirnmri kirkjunni, var 
til þess kvaddr að fiytja almenningi þennan boðskap. Eftir 
að þjónninn hafði opnað þær dyr skrúðhússins, sem gengu inn 
í kirkjuna, leit hann þangað inn í dimmuna og skoraði á 
hvern þann, sem vita kynni eitthvað út á líf eða trú Andrésar 
Harris, bónda að Rochally, að setja, sem gjörði hann óhœfan 
til þess að verða vígðr til safnaðarfulltrúa, að koma nú opin- 
berlega fram með þær sakargiftir. Marg-oft hafði þjónninn 
borið fram svona lagaða áskoran áðr án þess nokkur segði 



77 


neitt. En í þetta sinn kom Rochally sjálfr utan úr dirnni- 
unni og gekk inn í skrúöhúsiö. Fyrst í staS var eins og hann 
fengi ofbirtu í augun af lampaljósinu, þótt ávallt væri þaS 
fremr dauft, og í því hann staSnæmdist frammi fyrir safnaSar- 
ráSinu bar hann höndina fyrir andlitiö. Svo gekk hann hœgt 
fram aö borðinu, studdi sig fast viö þaö meö annarri hend- 
inni og tók að opinbera leyndarmál sitt á þessa leið: 

,,Heiöruðu fundarstjórar og öldungar kirkjunnar! Eg er 
hingað kominn samkvæmt áskoran yðar og boöi minnar eigin 
samvizku til þess að bera fram sterkar ástœður fyrir því, 
hvers vegna ekki megi nokkurn tíma vígja Andrés Harris til 
safnaðarfulltrúa í kirkju Krists og hvers vegna hann er jafn- 
vel óhœfr til þess aö vera til altaris. “ 

,,Vel veit eg það, að brœðr mínir hafa oft furðað sig á 
því, að eg hefi ekki viljað, að á mig væri bent sem safnaðar- 
fulltrúa; og oft hefi eg verið hræddr um, að þeir kynni að 
leiða af því þá ályktan, að eg fyrirliti köllun kirkjunnar og 
vildi ekki leggja hönd á plóginn. Hafi þeir gjört það, þá 
hefir þeim skjátlazt; því guö veit, að eg hefi haft kirkjuna í 
heiðri og elskað hana, og hann veit, hve ljúft mér hefði verið 
það og hve rnikið mér myndi hafa þótt í það varið, ef eg 
hefði mátt bera ker drottins. En eg þorði það ekki, — eg 
þorði það ekki. ‘ ‘ 

,,Eg hefði víst gjört réttara í því að skýra mönnum frá 
ástœðunni fyrir mörgum árum. Það hefði getað sparaö mér 
og brœðrunum rnörg óþægindi. En skozkt hjarta á ervitt með 
að láta það opinbert, er þar er inni geymt. Og vér mennirnir 
viljum einir búa að leyndarmálum vorum. Má vera, að eg 
hafi drýgt synd með því að játa ekki brot mitt frammi fyrir 
söfnuðinum á þessum stað eins og eg hefi gjört annarsstaðar 
frammi fyrir mönnum og guði mínum. Sé svo, þá hefi eg 
liðið fyrir það, og nú leggst hönd drottins þungt á mig. “ 

,, Endr fyrir löngu ‘ ‘— hinn sterki maðr skalf, en enginn 
af öldungunum bærði á sér né lyfti upp augum sínum—- 
,,dvaldi eg, þótt enginn hér minnist þess nú, um eins árs 
tíma í annarri sókn, þar sem faðir minn átti jörð eina, og 
þótt enginn hér viti af því, féll eg þar á ungurn aldri í and- 





varaleysi til oröa og verka, veitti náö guðs mótstööu og 
syndgaöi gegn lögmáli Mósesar og Krists. “ 

,,Það skiftir engu nú, í hverju sú synd var fólgin, en þaö 
var stórsynd, og aö eins í blóði Krists getr slík synd orðið af 
þvegin, og sektarþungi þeirrar syndar lá þungt á mér. Guð 
var mér náðugr og andi hans vakti þá iðran í sál minni, sem 
aldrei þarf eftir að sjá. Að því leyti, sem í mínu valdi stóð, 
bœtti eg fyrir brot mitt, og þá menn, sem fyrir ranglætinu 
urðu, gjörði eg ánœgða; en eg hefi aldrei gjört mig ánœgðan 
með það. Þeir eru nú allir dánir, sem þar áttu hlut að máli. 
Löngu áðr en þeir dóu höfðu þeir gleymt því, sem eg hafði 
við þá misgjört; en eg hefi aldrei gleymt því, og árin öll, sem 
liðin eru, hafa aldrei getað afmáð það úr minni mínu. “ 

,,Einn mann öfunda eg daglega, og aldrei þó eins mikið 
og nú í kvöld. Ekki þann mann, sem er auðugr og voldugr. 
Nei, ekki hann. Heldr þann mann, sem lifað hefir hreinu og 
óflekkuðu lífi frá-barnœsku allt fram á þennan dag, sem getr 
flett blöðum sínum og lofað hverjum sem vill að lesa allt, sem 
á þeim er. Einn kapítula í æfisögu minni les eg aleinn á 
hverjum degi, og hann getr ekki orðið af máðr í augum mín- 
um. Hendr þeirra verða að vera hreinar, sem bera ker 
drottins, en mínar hendr eru ekki hreinar, og þess vegna hlýt 
eg, sem er áreiðanlegr vottr, að koma með mótmæli gegn því, 
hvernig Andrés Harris hefir lifað, og lýsa yfir því, að hann er 
ekki til þess hœfr að vera fulltrúi Krists safnaðar. ‘ ‘ 

Rochally stóð enn kyrr eftir að hann hafði talað þetta, 
en prestrinn kraup á kné ásamt safnaðarfulltrúunum og bað 
til guðs. Fyrst af öllu játaði hann f þeirri bœn syndir œsku 
þeirra og syndir síðari ára þangað til sál hvers einasta manns 
lá eins og opin bók frammi fyrir hans eigin augum og augum 
guðs. Því næst bar hann þá alla, líf þeirra og syndir þeirra, 
að krossinum á Golgata og miklaði frammi fyrir guði fórn þá, 
er þar var fram borin fyrir syndina, og kærleik frelsarans 
deyjanda. Svo lyfti hann sálum þeirra biðjandi upp að há- 
sæti guðs og sárbœndi hann, sem er dómari allra, Krists vegna 
að taka yfirsjónir þeirra burt frá augliti sínu og varpa þeim í 
hafsins djúp. Og loks bað hann guð af hrœrðu hjarta að 



79 


veita þeim öllum fullvissu trúarinnar á miskunnsemi hans og 
fri 5 þann, sem œ 5 ri er öllum skilningi, svo aö hjörtu þeirra 
mætti af þeirri fullvissu gagntekin verða í Jesú Kristi. En á 
Rochally og synd hans minntist hann ekki með einu oröi, svo 
a 5 viröast mátti, aö prestrinn væri sá, sem þar stóð sekr fyrir 
dómi, og meö honum öldungar safnaðarins, en ekki Andrés 
Harris. 

Þegar hann reis upp frá bœn sinni, voru sumir af safn- 
aðarfulltrúunum grátandi, og allir voru þeir fölir og meö al- 
vörusvip. Og enn stóð Rochally í sömu sporuin, eins og 
hann vildi mega fara burt, en gæti það ekki fyrr en prestrinn 
hefði kveðið upp úrskurð sinn. Andi hins heilaga embættis, 
sem er alvarlegra og háleitara en nokkurt annað embætti á 
jörðinni, kom í sérstökum mæli yfir prestinn, sem var maðr 
ungr að aldri og með lítilli lífsreynslu, en kom nú fram úr 
helgidómi guðs hins hæsta. 

,,Andrés Harris! Eg spyr þig í nafni kirkjunnar, sem 
drottinn elskaði og þvoði hreina af syndum hennar með sínu 
eigin blóði: Elskar þú drottin, Jesúm Krist?“ 

Þá var eins og prestrinn og öldungarnir hyrfi úr augsýn 
Rochally’s, og hinn drenglundaði maðr, sem fallið hafði í 
synd endr fyrir löngu og grátið svo sárt, stóð augliti til aug- 
litis með drottni. 

,,Herra !“—sagði hann og lyfti nú loks upp höfði sínu— 
,, þú veizt allt; þú veizt, að eg elska þig. ‘ ‘ 

Það var komið miðnætti, þegar prestrinn bókaði fundar- 
gjörninginn, og þar er þess getið, að , ,mótmæli komu fram 
gegn lífi Andrésar Harris, en safnaðarráðiö lagði þann úrskurð 
á, að þau væri ógild, og lét sá, er mótmælin bar fram, sér það 
lynda, og ákvað ráðið því, að Andrés Harris, bóndi að Roch- 
ally, skyldi vígðr til safnaðarfulltrúa í Fríkirkju Thorngreen- 
sóknar þann dag, er áðr var til tekinn. ‘ ‘ 


JLúter deyjandi. 


Lúter andaðist svo sem alkunnugt er í Eisleben á Þýzka- 
landi, fœðingarstað sínum, árið 1546'—-aðfaranótt 18. dags 
Febrúarmánaðar. Og var hann þá á 63. aldrsári. Hafði 
hann ferðazt þangað frá Wittenberg til þess að sætta Mans- 
feld-greifana og var búinn að dvelja þar einar þrjár vikur, þá 



80 


er andlát hans bar aS hendi. En þótt hann væri mjög lasinn 
allan þann tíma, einkum síöustu dagana, klæddist hann þó þá 
daga alla. Og kvöldiö áör en hann dó sat hann aö borði 
meö vinum sínum í húsi staöarskrifarans, þar sem hann gisti. 
Undir miönætti þyngdi honum mjög og milli kl. 2 og 3 um 
nóttina sofnaði hann í drottni rólega eftir að hann hafði falið 
sál sína í hendr frelsaranum og skýrt játað hina kristnu trú 
sína. 

Alexander Struys, listamaör frægr frá Belgíu, hefjr eigi 
fyrir löngu leitt fram inálverk eitt mikið, þar sem andlát 
Lúters, hinnar frábæru hetju drottins, er meistaralega sýnt. 
Og hefir nú hér í Ameríku einkar snotr og vel gjörð eftirmynd 
af listaverki þessu verið gefin út og eíf til sölu í Milwaukee, 
Wisconsin, hjá Northwestern Publishing House, 347 Third 
St. (Jul. Luening, Mgr.). Eintakið kostar $1.50, en prestar 
og kennarar geta fengiö myndina fyrir $1.00. Það er lit- 
mynd, prentuð á lín-pappír. Stœrðin er 25x20 þuml. 

Á miöri myndinni er Lúter á banabeöi sínum, og skín hinn 
guðlegi friðr trúarinnar út úr ásjónu hans í dauðanum. Til 
hœgri handar hinum deyjanda kirkjuföður sjást synir hans, 
Marteinn og Páll, sitjandi. Hinn síöarnefndi heldr höndum 
fyrir augu, yfirkominn af harmi. Á bak viö þá til sömu 
liliöar sjást.þrír menn, og horfa þ.eir allir á andlit hins deyj- 
anda manns. Þaö eru þeir Jústus Jónas, einn hinna alþekktu 
göfugu starfsbrœðra Lúters, Cölíus prestr og annar Mansfeld- 
greifinn. En vinstra megin við banabeðinn sjást konur. tvær, 
Mansfeld-greifafrúin og húsmóðirin, frú staðarskrifarans. 
Enn fremr sjást tveir læknar á myndinni. 

Mynd þessi er einkar vel við eigandi stofuprýöi á kristn- 
um heimilum. 

Kvittanir fyrir gjöfum í skólasjóð koma í næsta blaðt. 

íslenzk nýja-testamenti eru aö fá til kaups (60 cts.) hjá ritst. ,,Sam.“ 

,VERÐI LJÓS'.“—hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Ilaralds Níels- 
sonar í Reykjavík til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
ir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert liefti. Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. 11. 

,,ÍSAFOLD“, lang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
S1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., WinnÍRpg, ertitsöluma 

_ ' “ , , ‘ 
,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 númer a ari. Sunnudagsskólablaðið ,,Kenn- 

arinn" fylgir með ,,Sam.“ í hverjum inánuði. Ritstjóri „Kennarans" er séra N. Stein- 
grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Argangsverð beggja blaðanna að eins fi; 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, Canada,— 
Útgáfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Ólafr S, Þorgeirsson. 
Björn B. Jónsson. N. Steingrímr Þorláksson. 

Prentsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 


9 1 Gisli Egiison 



